
GAN Y DIWEDDAB 


JOHN JONES, GLANYGOES, 









A’r Counsellor a ddywedai, u Pray don’t be in haste, 
If he don't keep a CV, he does kéep a Gast .” 

Fal de ral, &e. 


A’r Jury ddy wedent, “ Gwybod ’ry’m ni, 
Na welwyd yn un lle erioed Ast yn Gi; 

Ni ellwch yn Nghymru, gydâ’ch cyfraith a’ 


Ond Sion Robert Rowland o Ben ucha’r Dre’, 
Ddaeth yno i gyfieithu pob gair yn ei le; 

Ar ol sychu ei drwyn, gael edrych yn drëfnus, 

Fe waeddodd am osteg i ddysgü’r he® Ustus. 

Fal de ral, &• 


Mÿ Lord , and Gentlemen of the Jury ;— 
u Ci is a Dog, and Malè is a Gwrryw, 

So Cow is a Buwch,and Bull is a Tarw; 

So Gast is a Bitchywith shaking her cynfFon, 

The same, my Lord, as your Madam’s in London* 
Fal de rai, &c. 


u Mae llawer meddyliau, ’rwy’n gofyn eich barn, 
Yn Gymraeg ac yn Saesneg, i’r gair elwir carn ; 
Carn ceffyl, carn twca, os cyfieithAvch o chwith, 
Gellwch alw carn-lleidr, the hitt of a thief .” 

Fal de ral, &c. 



A’r counsellor ddywedai, (( It appears to me, 
This man lost his Lamb by a Gast or a Ci; 

The value of the yerdict we easy rejoin.— 

My Lord, ’twas a Cigfran that ldlled the Oen. 

Fal de ral, &e. 


(( Against such a name there is no accusation, 

It mentions a Dog in this Declaration.” 

(( But what is a cigfran , I can’t make a guess.” 

(( My Lord, ’tis a blackbird that lives upon flesh.” 

Fal de ral, &c. 


(( A bird that destroy’d the innocent creature, 

Of course he must be of a ravenous nature; 

He will pick out your eyes, my Lord, in a crack, 

Is just like a lawyer, is always in black.” 

Fal de ral, &c. 


Cofiwch i gyd mai gwell yw cytuno, 

Rhag ofn cael brathiad, os ewch i gyfreithio; 

A myn’d yn y diwedd, ar ol cadw sŵn, 

Fel ’raeth yr Oen bach, rhwng cigfrain a chŵn. 

Fal de ral, &c. 


J Evans } Argrajfydd , Caerfyrddin. 



